
Inihanda 


bcikit kci narito sa 
mundop 


Omar Salcedo Penalber 






Inihanda 


ni: 


Omar Salcedo Penalber 






Sa Ngalan ng Allah (1) , 

Ang Mapagpala, Ang Mahabagin 

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang lumikha sa 
tao sa pinakamagandang hubog. Siya ang lumikha ng 
sanlibutan. Nilikha Niya ang kalupaan para sa Kanyang 
mga alipin upang dito nila gugulin ang kanilang 
pansamantalang buhay, at dito rin sila magwawakas at 
ibabangong muli. Ako'y sumasaksi na walang tunay na 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ang walang 
katambal. Sumasaksi din ako na si Muhammad4f (2) ang 

Kanyang huling Sugo at Propeta. Nawa'y igawad ng 
Dakiiang Allah ang Kanyang kapayapaan at pagpapala 
kay Propeta Muhammad^, sa kanyang pamilya at 

gayundin sa lahat ng sumusunod sa tamang landas 
hanggang sa Araw ng Pagbabangong-muli. 

Sinumang ginabayan ng Dakiiang Allah sa tuwid na 
landas, hindi siya maililigaw ng sinuman. At sinumang 
nasa ligaw na landas, hindi siya maigagabay ng 
sinuman maliban sa Allah - Ang Dakila at ang tanging 
Hukom sa Araw ng Paghuhukom. 

Isang banal na tungkulin at gawain ng bawa't Muslim 
ang magbigay paalaala at mag-anyaya sa kanyang 
kapwa tungo sa landas ng Allah - ang Dakiiang 
Lumikha. Ang gawaing ito ay kalugud-lugod sa Allah at 


(1) Allah - Ang Tangi at Nag-iisang Tunay na Diyos. Ang Kataas-taasan at 
tanging Tagapaglikha ng lahat ng nakikita at di-nakikita. Ang tanging 
sinasamba at pinasasamba ng lahat ng Propeta mula kay Adan, ang taong 
Kanyang unang nilikha. 

(2) Sallalahu Alaihi Wa Sallam. Isang kataga na binabanggit sa tuwing 

sinasambit o naririnig ang pangalan ni Propeta Muhammad na ang kahulugan 
ay “Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa 
anumang paninira at iligtas siya sa anumang kasamaan. 

3 



walang alinlangang magagawaran ito ng biyaya sa 
Kabilang Buhay sa sinumang matapat at dalisay na 
nagsasagawa nito nang dahil lamang sa Allah. 

Dalangin ko sa Allah na tanggapin Niya ang munting 
babasahing ito bilang paglilingkod sa Kanya at nawa'y 
biyayaan Niya sina kapatid na Khalid Evaristo at Ahmad 
Jibreel Salas at ang lahat ng mga kapatid na tumulong 
at naging daan upang maisakatuparan ang paglathala 
ng mensahing ito. (Ameen) 


Omar Salcedo Penalber 
July 2004 
Saudi Arabia 


4 



Panimula 


Hindi ba sumagi sa iyong isipan ang dahilan kung 
bakit ang tao ay narito sa mundo? Hindi mo ba 
naitatanong sa iyong sariii... "Bakit ako nilikha, at 
anong dahilan ng aking pananatili dito sa mundo?" 
Hindi ba sumagi man lamang sa iyong isipan kung 
bakit ang tao ay isinisilang at binabawian ng buhay? 
Saan siya hahantong pagkaraan ng kamatayan? 
Ano ang mangyayari sa tao pagkaraang lisanin niya ang 
pansamantalang buhay na ito? 

Hindi mo ba naitanong sa iyong sariii kung bakit 
nilikha ng Allah ang mundo at ang mga nilalaman 
nito? Bakit nilikha ng Makapangyarihang Diyos ang 
araw, buwan, mga bituin at iba pang nasa kalawakan? 

Ano ba ang nararapat gawin ng tao sa kanyang 
buong buhay? Inaakaia ba ng tao na siya'y nilikha 
nang walang dahilan? Inaakaia ba niyang hindi siya 
magkakaroon ng pananagutan pagkatapos ng 
kamatayan? Dapat nating pag-isipang mabuti at usisain 
nang buong katapatan ang mga naturang katanungan. 

Ang masalimuot na sistemang kinabibilangan ng tao at 
ng mundo na kung saan sila nananatili ay isang 
pagpapahiwatig lamang na may Isang nag-aangkin ng 
Pambihirang Kapangyarihan at Lakas na lumikha sa 
kanila. 

Ang mga bahagi ng ating katawan katulad ng mata, 
ilong, tainga, utak, puso at iba pa na may kanya- 
kanyang galaw, takbo at kahalagahan ay iilan lamang 
sa kagila-gilalas at kamangha-manghang disenyo na 
dapat pag-ukulan ng pagmuni-muni ng tao. Ang lahat 


5 



ay gumagalaw ayon sa pansariling pagkakalikha nito 
upang mapanatiling buhay ang kabuuan ng tao. 

Kaya, napakahalagang malaman ng tao kung Sino ana 
Tunay na Lumikha at malaman din niya ang mga 
kaakibat na tungkulin ng kanyang pananatili dito sa 
mundo. 


Tao! Bakit ka Narito sa Mundo ? 

Dapat malaman ng tao ang tunay na dahilan kung bakit 
siya narito sa daigdig. Itanong natin nang buong 
katapatan sa ating sarili: Ano ang tunay na dahilan 
kung bakit tayo nilikha ng Allah? Ano ang layunin ng 
pagkakalikha sa atin? Mayroon ba tayong tungkulin sa 
ating Tagapaglikha? Narito ba tayo upang maghanap- 
buhay, kumain, mabuhay, magpaligsahan, maglikom 
ng materyal na bagay, mag-asawa, magpakaligaya, 
magkaanak at pagkaraan ay mamamatay na lamang? 
Dapat malaman ng tao na ang kanyang buong buhay 
ay utang niya sa kanyang Tagapaglikha (Allah) at ang 
layunin ng kanyang pagkakalikha ay ang sumamba 
lamang sa Allah. 

Sa Banal na Qur'an, ang Allah ay nagwika: 

At Hindi Ko nilikha ang Jinn at ang Tao malibang siia 
ay sumamba lamang sa Akin." (Adh-Dhaariyaat- 
51:56) 

Ano ang Kahulugan ng Pagsamba? 

Ang pagsamba sa pananaw ng ibang tao at ng ibang 
relihiyon ay tumatalakay lamang sa pagsagawa ng mga 
pang-relihiyong rituwal katulad ng pagdarasal, pag- 
aayuno, kawanggawa at iba pa. Sa Islam, ang pag- 


6 



samba ay may malawak na kahulugan. Ito ay binubuo 
ng lahat ng mga gawain at salita ng tao na may tanging 
layuning makapagbigay ng kasiyahan sa Dakilang 
Lumikha. Ang pagsamba sa Islam ay sakop ang lahat ng 
aspeto ng buhay ng tao. 

Gayunpaman, ang pagsamba ng tao sa kanyang 
Tagapaglikha (Allah) ay hindi ganap at hindi rin 
tinatanggap kung ito ay hindi naaayon sa utos ng Allah at 
sa pamamaraang itinuro ng mga Propetang ipinadala 
Niya sa sanlibutan. 

Ang buhay sa mundong ito ay sadyang maikli lamang. 
Ang lahat ng nilikha ay tiyak na magwawakas. Subali't 
habang nabubuhay ang tao, siya'y makararanas ng iba't 
ibang pangyayari katulad ng kaligayahan at kalungkutan, 
lakas at kahinaan, karangyaan at kahirapan, kalusugan at 
karamdaman, tagumpay at kabiguan, at marami pang 
maaaring maganap. Sa kabila nito, ano ang dapat gawin 
at paghandaan ng tao habang siya'y nananatili sa daigdig 
na ito? Hindi maipagkakaila na ang laging iniisip at 
inaasam ng tao ay ang kanyang tagumpay sa ibabaw ng 
mundo. Subali't hindi niya dapat kaligtaan na ang 
tagumpay ay hindi lamang kinabibilangan ng maka- 
mundong bagay, bagkus sakop din nito ang tagumpay sa 
Kabilang Buhay - ang makamtan ang tunay at walang 
hanggang kaligayahan sa Paraiso. 

Kami ay malugod na nag-aanyaya sa inyo na maging 
isang tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng 
pagkilala at pagsamba lamang sa Panginoong Diyos na 
Tagapaglikha - ang Allah. Hangad namin ang inyong 
tagumpay dito sa mundo at gayundin sa Kabilang 
Buhay. Ating alalahanin na ang lahat ng tao ay 
nagmula sa Allah at katiyakang sila ay magbabalik sa 
Kanya upang magsulit. Ang tunay na mananampalataya 
ay yaong tapat na nag-iisip kung bakit siya narito sa 

7 



daigdig at pinananatili niyang malakas ang antas ng 
kanyang paniniwala sa kabila ng mga pagsubok at 
pangyayaring nagaganap. Lagi niyang alaala ang 
kanyang Dakilang Lumikha, humihingi ng biyaya at 
patnubay. Lagi siyang tumatalima at umaasa ng 
paglingap sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa 
kanyang buhay. Gayundin, siya'y matapat na 
nagsisikap upang makamtan niya ang tunay na 
tagumpay. 

Ang tunay na mananampalataya ay yaong marunong 
tumanaw ng utang na loob at nagpapasalamat sa lahat 
ng kahanga-hangang mga biyayang ipinagkakaloob sa 
kanya ng Dakilang Lumikha. Gayundin, siya ay 
nagpapakita ng tunay na pagtitiis at buong pagtanggap 
sa panahon ng kapighatian, kahirapan, paghihikahos at 
iba pang mga pagsubok na maaaring dumating at 
maranasan sa kanyang buhay. 

Dapat malaman ng tao na itinakda ng Dakilang Lumikha 
dito sa lupa ang kapighatian at kahirapang dumarating sa 
buhay ng bawa't tao - mananampalataya man o di- 
mananampalataya. Kadalasan, kung ang tao ay hindi 
mananampalataya, ang kahirapan at kapighatian ay 
malaking sagabal at kaguluhan sa kanyang pamumuhay. 
Sa kabilang dako, itinuturing ng mga mananampalataya 
na ang lahat na nagaganap dito sa mundo ay mga 
pagsubok lamang. Gayundin, tinatanggap ng isang tunay 
na mananampalataya ang anumang pagsubok na darating 
sa kanyang buhay sapagka't alam niyang bahagi ito ng 
kapalaran at batid niyang ang lahat ng pangyayari ay mga 
paraan ng paglilinis at pagpapatawad ng mga kasalanan. 

Sa katunayan, ang karamdaman o kahirapan sa buhay 
ay hindi dapat ituring ng tao bilang isang madilim o 
masaklap na tagpo, bagkus isang malaking kabutihan 
sa kanya sa Kabilang Buhay. Isang malaking 

8 



gantimpala ang naghihintay sa kabilang buhay sa isang 
mananam-palatayang nananatiling matiisin at hindi 
nawawalan ng pag-asa sa tulong ng Allahfg sa kabila ng 
dalamhati, siphayo at sakit na kanyang dinadanas. Ang 
mga pagsubok na ito ay nagsisilbing paraan upang 
mag-isip, mag-alaala at magbalik-loob sa Allah - ang 
Dakilang Lumikha. Sa kanyang paggunita at paghingi 
ng saklolo (paglingap) sa Lumikha, ang kanyang 
mga kasalanan ay nahuhugasan sa pamamagitan ng 
mga pagsubok na ito at buong pusong nagtitiwala na 
ang lahat ng pangyayari ay may kaakibat na 
magandang dahilan. 

Kaya nararapat na ang tao'y matutong magtiis at 
tumanggap sa anumang pagsubok at kahirapang 
dumarating sa kanyang buhay upang siya'y biyayaan 
ng Dakilang Lumikha - ang Mapagbigay at ang Tanging 
Hukom sa Araw ng Paghuhukom. Ang nagaganap sa 
buhay ng tao ay pinahihintulutang mangyari ng Allahli 
bilang pagsubok. Kung malalampasan ito ng tao, 
katotohanang siya'y mapapabilang sa mga magta- 
tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. 

Si Muhammadjf ang huling Propeta ng Allah ffl ay 
nagsabi: 

Kahanga-hanga ang buhay ng isang mananam- 
palataya, lahat ng nangyayari sa kanya ay mabuti at 
mayroon siyang biyaya dito. At walang sinuman 
ang magkakaroon ng ganyang biyaya maliban sa 
nananampalataya. Ang mananampalataya kung 
tumanggap ng biyaya at kasaganaan r siya ay 
nagpapasalamat. Kung siya naman ay datnan ng 
pagsubok at kapighatian f siya'y nagtitiis. (Sahih 
Bukhari) 


9 



Bilang pagpapaliwanag, kung ang mananampalataya ay 
may mga biyaya at kasaganaang dumarating sa 
kanyang buhay, kaagad siyang nagpapasalamant sa 
Allah if, sapagka't batid niya na ang lahat ng ito ay 
ipinagkakaloob lamang Niya sa kanya. Sa kanyang 
pagbibigay pasa-salamat, katotohanang malulugod ang 
Allah M sa kanya at siya'y higit pang bibiyayaan. Kung 
ang pagsubok naman ang dumating sa kanyang buhay, 
tinatanggap niya ito nang buong puso, sapagka't batid 
niyang ito'y bahagi ng kapalaran na pinahihintulutan ng 
Allah fl at nakatakdang maganap ito sa kanya. Sa 
kanyang matapat na pagtitiis at pagtanggap sa mga 
pagsubok, itinuturing itong isang pagsamba at dahil 
dito'y may gantimpalang nakalaan para sa kanya. 

Subali't sa mga di-mananampalataya, kung datnan sila 
ng biyaya at karangyaan sa buhay, sila'y magsasabi: 
"Kaya ako nagkaroon ng ganito dahil sa sarili kong 
pagsisikap". Siya'y naging makasarili at marupok. 
Nakalimutan niya na ang mga biyayang dumarating sa 
kanya ay ipinag-kakatiwala lamang sa kanya ng 
Dakilang Lumikha. Kung datnan naman siya ng mga 
pagsubok at kahirapan, siya'y walang pagtitiis. Dahil 
dito, mag-iisip siya ng mga di-kanais-nais na gawain 
upang maibsan o makalimutan ang kanyang suliranin. 
Kung minsan, sisisihin pa ang kanyang Lumikha sa mga 
nangyayari. 

Sadyang hindi maipagkakaila na ang tao ay madaling 
makalimot sa kanyang Lumikha na Siyang nagkaloob sa 
lahat ng kanyang tinatamasa sa buhay. Kaya lahat 
tayo'y laging isa-isip ang Allah M at laging magpasalamat 
sa lahat ng ibinibigay Niya sa atin. 

Sa Banal na Qur'an, ang Dakilang Allahlf ay nagwika: 


10 



Magkagayo'y alalahanin ninyo Ako (sa pama- 
magitan ng pagdarasal at pagpupuri), aalalahanin 
Ko kayo. At maging mapagpasalamant sa Akin (sa 
di-mabilang na biyaya Ko sa inyo) at kailanma'y 
huwag mawalan ng pasasalamat sa Akin. (Al- 
Baqarah-2:152) 

Kaya mga minamahal na mambabasa, huwag nating 
tularan ang karamihan sa tao, na naalaala lamang nila 
ang Tunay na Diyos (Allah M) kung sila ay may sakit o 
karamdaman, suliranin o kaya'y nasa bingit ng 
kamatayan. Ano man ang ating katayuan o kalagayan 
sa buhay, lagi nating sambahin ang ating Dakilang 
Lumikha. Matuto tayong kumilala, magpasalamat at 
tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Katotohanan, 
tayong lahat ay magwawakas sa mundong ito at 
magbabalik sa Kanya upang litisin sa lahat ng ating 
mga ginawa. 

Sa Banal na Qur'an, ang Dakilang Allahig ay nagwika: 

Ang bawa't kaluluwa ay makararanas ng kama¬ 
tayan. At pagkaraa'y sa Amin kayo magbabalik. 
(Al-Ankabut-29:57) 

Dapat nating tandaan na hindi nilikha ang tao na 
parang laruan lamang. Nilikha ng Allahfg ang tao na 
may kaukulang layunin sa buhay, kaya gampanan natin 
nang buong katapatan ang layunin ng pagkakalikha sa 
atin. 

Sa Banal na Qur'an, ang Dakilang Allah M ay 
nagpahayag: 

Inaakaia ba ninyo na kayo ay Aming nilikha sa 
isang laro lamang (nang walang makabuluhang 


11 



layunin) at kayo ay hindi muling ibabalik sa Amin 
(upang magsuiit)? (Al-Mu'minun-23:115) 

Ang tamang pagsamba sa Allah m - ang Dakilang 
Lumikha ay matatagpuan at matatamo lamang sa 
pamamagitan ng pagtanggap at pagsabuhay ng 
pananampalatayang nagtuturo ng buong pusong 
pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Kanya. At ang 
Islam lamang ang siyang pananampalatayang nagmula 
sa Allah m, na nanganga-hulugan ng matapat na: 
Pagsunod, Pagsuko at Pagtalima sa Kanyang mga utos 
at batas. Nararapat na ipamuhay ng tao nang may 
katapatan ang mga aral ng Islam upang kalugdan siya 
ng kanyang Panginoon - ang Allah m. 

Mga Pangunahing Aral ng Islam 
Bilang Gawaing Pagsamba 

Ang Islam ay nagtuturo lamang ng matapat at tuwirang 
pagsamba sa Allah m - ang Dakilang Lumikha. Siya 
ang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at di- 
nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa lahat at Siya 
lamang ang tanging nakaaalam kung kailan Niya 
babawian ng buhay ang tao. Kaya nararapat lamang 
na kung Sino ang nagbigay ng buhay sa tao, Siya 
lamang ang tanging dapat pag-ukulan ng pagsamba. 

Sa Islam, bilang bahagi ng pagsamba, kailangang 
paniwalaan nang buong katapatan ang mga sumusunod: 


12 



1. Paniniwala at Pagsamba Lamang sa Allah. 

Ito ay nangangahulugan na ang Allah!! lamang ang 
dapat sambahin sapagka't tanging Siya lamang ang 
Panginoong Diyos na Lumikha at nagbigay buhay sa 
lahat. Siya ang Nag-iisang Tagapaglikha, at ang lahat 
ay Kanyang Nilikha. Ang pagsamba sa Kanya ay 
nararapat na naaayon sa Kanyang utos at ayon sa 
pagtuturo at pamamaraan ng mga Propetang Kanyang 
isinugo. Ito ang dahilan kung bakit Siya nagpadala ng 
mga Sugo at Propeta. Ang mga Propeta ang nagturo 
kung Sino ang tunay na Diyos at kung papaano Siya 
dapat sambahin. Kaya naman, ang mga katuruan at 
pamamaraan ng mga Propeta ang dapat na maging 
batayan natin sa pagsamba sa Allahli. 

2 . Paniniwala sa mga Anghel. 

Ang mga Anghel ay nilikha ng Allah M mula sa liwanag. 
Mayroon silang iba't ibang tungkulin na ginagampanan 
ayon sa pag-uutos ng Allah n. Mayroon sa kanila ang 
nagtatala sa lahat ng mabubuting gawa ng tao at 
mayroon ding nagtatala ng masasamang gawa. Ang 
talaang ito, ang siyang ihaharap sa tao sa darating na 
Araw ng Paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang 
kanyang nagawa, siya ay mapupunta sa Paraiso. Subali't 
kung matimbang ang masamang nagawa, siya'y mapu¬ 
punta sa Impiyerno. Katotohanang ang lahat ng 
ginagawa ng tao ay walang makalalampas, bagkus 
naisusulat ng Anghel. 

3 . Paniniwala sa Lahat ng Orihinal na 
Kapahayagan. 

Ang Allah M ay nagpadala ng mga Kapahayagan at 
Kautusan sa pamamagitan ng Kanyang mga Propeta sa 


13 



kani-kanilang panahon. Siya ay nagpadala ng kapahayagan 
kay Propeta Abraham (Ibrahim) na tinatawag na Suhuf o 
Kalatas; kay Propeta David (Dawood) ay ibinigay ang 
Zabur o Psalmo; kay Propeta Moises (Musa) ay ipinahayag 
ang Torah o Batas na kung saan matutunghayan ang 
pangunahing sampung kautusan; kay Propeta Hesus 
(Eissa) ay ipinadala ang Injeel o Ebanghelyo (Magandang 
Balita) at kay Propeta Muhammad ay ipinahayag ang 

Qur'an. Nararapat na paniwalaan ang lahat ng orihinal na 
mga naturang kapahayagan, sapagka't ang Allah M ang 
nagpadala sa mga ito. Nguni't sa mga kapahayagang 
nabanggit, tanging ang Qur'an na lamang ang nananatili 
sa orihinal na anyo. Ito ay puro at dalisay na Salita ng 
Allah m bilang patnubay sa tunay na mananampalataya 
na nagmamahal at suma-samba sa Kanya, sa 
pamamagitan ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa 
mga utos na napapaloob dito. 

Ang Banal na Qur'an ay ipinahayag sa huling Propeta 
na si Muhammad 4fsa kanyang sariling wikang Arabik. 

Kung mayroon mang pagsasalin sa iba't ibang wika, 
ang orihinal na wikang Arabik ay naroroon pa rin. Ang 
pananatili ng Qur'an sa orihinal nitong anyo ay 
nangyari, sapagka't ang Dakilang Lumikha mismo ang 
nangako na ito (Qur'an) ay Kanyang pangangalagaan 
laban sa anumang pagbabago o paninira na maaaring 
gawin ng tao. 

Ating matutunghayan sa Banal na Qur'an: 

Ito ang Aklat (Qur'an), na (kung saan ay) watang 
pag-aalinlangan, isang patnubay sa mga may 
takot sa Allah. (AI-Baqarah-2:2) 

Gayundin, nasusulat sa Banal na Qur'an: 


14 



Kototohanan, Aming ipinahayag ang Dhikr (ang 
Qur'an) at katiyakan, pangangatagaan Namin ito 
(laban sa katiwalian). (Al-Hijr-15:9) 

4 . Paniniwala sa mga Propeta Nang Walang 
Pa g tata ng i -ta n g i. 

Ang Allah ft ay nagpadala ng mga Sugo at Propeta 
upang ituro nila sa tao kung papaano isakatuparan ang 
tunay at wagas na pagsamba sa Kanya (Allah US). Ang 
lahat ng Propeta ay nararapat sundin, tularan at 
pamarisan sapagka't sila ang tamang daan, ilaw at 
gabay tungo sa tamang pagsamba sa Dakilang 
Lumikha. Sa katotohanan, ang lahat ng Propeta ay mga 
Muslim, sapagka't silang lahat ay nagturo ng pagsamba 
lamang sa Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah Si). Ang 
kanilang sinasamba ay iisa at maging ang pamamaraan 
ng kanilang pagsamba ay isa. Ang pagsamba ng tao ay 
tatanggapin lamang ng Allahs? kung ito ay ayon sa 
pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga Propetang 
Kanyang isinugo. Ang pamamaraan ng pagsamba sa 
Allah M ay pinagbuklod at nagkaroon ng kaganapan sa 
mga itinuro ng Kanyang huling Propeta na si 
Muhammad 0. Kaya sa pamamagitan ng matapat na 

pagsunod kay Propeta Muhammad 0, makaaasa ang 

tao ng Paraiso - ang tunay na tagumpay sa darating na 
Araw ng Paghuhukom. 

5 . Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom 

Mahalaga ang maniwala sa Araw ng Paghuhukom 
sapagka't katotohanang ang lahat ng nilikha ay 
mamamatay. Kung hindi paniniwalaan ng tao ang Araw 
ng Paghuhukom, ang buhay sa mundong ito ay walang 
saysay o kabuluhan. Walang alinlangang maraming tao 
ang gumagawa ng mabuti subali't hindi nagagan- 

15 



timpalaan, at marami rin namang gumagawa ng 
masama na hindi napaparusahan. Sa bawa't araw sa 
buong daigdig, maraming pangyayari ang nagaganap 
sa buhay ng tao - may mabuti at masama, nguni't ang 
tao ay hindi nagagawaran ng tunay na katarungan. 

Sadyang napakaraming pangyayari ang ating nasasak- 
sihan at nababalitaan katulad ng pagpatay, 
pagnanakaw, panggagahasa at iba't ibang karahasan. 
Atin ding mapapansin na kapag ang salarin ay masalapi 
o maimpluwensya, na dapat sanang hatulan ng 
habang-buhay na pagkakulong o kamatayan, siya'y 
nakaliligtas at napawawalang-sala. 

Ang mga ganitong kaganapan ay lantad na sa lipunan. 
Dahil dito, nananatiling api ang mga biktima ng 
ganitong di-makatarungang pangyayari. Nguni't kung 
ang tao'y naniniwala sa Araw ng Paghuhukom, 
katiyakang sa Araw na iyon lamang igagawad at 
matatamo ang tunay na kabayaran mula sa Allahii - 
ang Dakila at Tanging Hukom. 

Sa Banal na Qur'an, ang Dakilang Allahii ay nagwika: 

Ang bawa't kaluluwa ay makararanas ng 
kamatayan at sa Araw ng Paghuhukom lamang 
kayo bibigyan ng buong kabayaran. (Al-'Imraan- 
3:185) 

6 . Paniniwala sa Tadhana (Qadar). 

Ating mapapansin na may mga bagay tayong minimithi 
sa buhay na hindi natin makamtan sa kabila ng ating 
pagsusumikap. May mga pangyayaring hindi kanais- 
nais subali't dumarating sa buhay natin gaano man ang 
ating pag-iingat. Ang mga ito ay bahagi ng Tadhana 
(Qadar). Nararapat tanggapin ng tao ang lahat ng 

16 



nangyayari sa kanyang sarili, mabuti man o masama. 
Ang lahat ng nagaganap ay pinapangyari ng Allah*. 
Magkagayon, ang tao ay magkakaroon ng kapanatagan 
at kapayapaan sa sarili kung tinatanggap at 
pinaniniwalaan niya nang tapat na ang lahat na 
nangyayari sa kanyang buhay ay naitakda na. Kung 
mabuti ang nangyayari, siya'y nagpa-pasalamat at 
kung hindi naman, siya'y nagtitiis. At sa kanyang 
pagiging mapagpasalamat at pagkamatiisin, siya ay 
bibiyayaan ng Allah * sa Kabilang Buhay. Dapat 
paniwalaan din ng tao na kahit hindi niya nakikita ang 
Allah *, siya naman ay nakikita Niya. Kaya hindi dapat 
isipin ng tao na mayroong nakalalampas sa kanyang 
mga ginagawa dahil ganap na nakikita, naririnig at 
nalalaman ng Allah * ang lahat, maging ito ay lingid sa 
kaalaman ng Kanyang mga nilikha. 

Sa Banal na Qur'an, ang Allah * ay nagwika: 

...Batid Niya ang nangyari sa kanila (sa mundong 
ito) at ang mangyayari sa kanila (sa Kabilang 
Buhay), at kailanma'y hindi nila matatarok ang 
anumang Kaalaman Niya maliban lamang kung 
nanaisin niya. Ang Kanyang Kursi (Luklukan) ay 
abot ang mga kalangitan at kalupaan. At Siya ay 
hindi nakadarama ng kapaguran sa pangangalaga 
at pagpapanatili sa kanila. Sapagka't Siya ang 
Kataas-taasan, ang Dakila. (AI-Bat|arah-2:255) 

Karagdagan sa mga naturang anim (6) na paniniwala, 
ang Islam ay may limang (5) haligi na dapat gampanan 
o isabuhay ng isang tunay na mananampalataya bilang 
pagsamba sa Allah*. Sa pagsasabuhay ng mga ito, 
makaaasa ang tao ng mabuting gantimpala mula sa 
Allah* sa Kabilang Buhay - sa Araw ng Paghuhukom. 


17 



Limang (5) Haligi ng Islam 
Bilang mga Tungkulin ng Tao sa Diyos 

1. Pagsaksi o Panunumpa na Walang Tunay 
na Diyos na Dapat Sambahin Maliban sa 
Allahii, at si Muhammadjf ay Kanyang Huling 

Propeta. 

Ang pagsaksi ng tao na walang tunay na Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah M ay nangangahulugan at 
nagpapatunay na tanging ang Dakilang Lumikha lamang 
ang kanyang dapat pag-ukulan ng pagsamba. Samakatuwid, 
nararapat niyang sambahin ang Allah m ayon sa Kanyang 
utos at sa pamamaraang itinuro at isinagawa ni Propeta 
Muhammad jf. Walang karapatan ang taong sumamba sa 

kanyang Tagapaglikha nang ayon sa sarili niyang 
pamamaraan. Dapat siyang sumamba batay sa utos ng 
Allahii at sa pamamaraan ng huling Sugo at Propeta na si 
Muhammad sapagka't ang pagsunod sa pamamaraan 

na itinuro ni Propeta Muhammad 4f ay tanda ng pagsunod 

na rin sa pamamaraan na itinuro ng mga naunang Propeta 
sa kanya. Dala ng lahat ng Propeta ang iisang aral dahil 
ang Allahii lamang ang nagpadala o nagsugo sa kanilang 
lahat. Silang lahat ay sumamba nang tapat at wagas sa 
Nag-iisang Tunay na Diyos at sa pamamaraang ipinag- 
utos sa kanila ng Allahii na Kanyang binigyan ng 
kaganapan sa pagtuturo ng huling Propeta na si 
Muhammad jf. 

2 . Pagsagawa ng Limang (5) Ulit na Pagdarasal 
(Salaah) sa Buong Maghapon. 

Ang Salaah ay mahalaga sa buhay ng isang mana- 
nampalataya sapagka't ito'y malinaw na pagganap niya 


18 



sa kanyang tungkulin - ang sumamba sa kanyang 
Lumikha bilang isang matuwid na alipin. Sa katunayan, 
ang pagdarasal ay hindi kailangan ng Allahli, bagkus 
dapat gampanan ito ng tao para sa sarili niyang 
kapakanan at kabutihan. Ito'y pagkain ng ispirituwal 
na katawan at pagpapatawad sa mga kasalanan. 
Karagdagan pa, ito ay nagsisilbing ilaw at liwanag sa 
puso't isipan ng tao. Sa pagdarasal, nadarama ng tao 
sa kanyang isip at puso ang kapayapaan at kasiyahan. 
Gayundin, kanyang ipinadarama sa Tagapaglikha ang 
matapat na pag-aalaala, paniniwala at pasasalamat. 


Mababasa sa Banal na Qur'an: 

Yaong mga naniniwala, at ang mga puso nila'y 
taglay ang katiwasayan sa pag-alaala sa Allah; 
tunay, sa pag-aalaala sa Allah matatagpuan ng 
puso ang ganap na kapayapaan. (Ar-Ra'd-13:28) 

Gayundin, ang Dakilang Allah M ay nagwika: 


Katotohanan Ako ang Allah, walang ibang diyos 
maliban sa Akin. Kaya paglingkuran Ako at mag- 
alay ng Salaah (itinakdang pagdarasal) bilang 
pag-alaala sa Akin. (Ta-Ha-20:14) 

...at mag-alay ng Salaah (itinakdang pagdarasal). 
Katotohanan, ang pagdarasal ay nakapipigil sa 
Fahsha (gawaing mahahalay) at Munkar (di- 
paniniwala, pagsamba sa diyus-diyusan, at lahat 
ng gawaing di-makatarungan). At ang pag-alaala 
sa Allah ang siyang tunay na pinakadakila.. At 
batid ng Allah ang lahat ng inyong ginagawa. (Al- 
Ankabut-29:45) 


19 



Anuman ang kalagayan ng isang mananampalataya 
habang siya'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo, dapat 
niyang gampanan ang limang Salaah bilang pag-alaala, 
pakikipag-ugnayan, pagpuri, pagluwalhati, paghingi ng 
tawad, pasasalamat at pagtanaw ng utang ng loob sa 
Allahii - ang Dakilang Lumikha. Magkagayon, anumang 
oras mamatay ang tao, hindi siya dapat matakot o 
mangamba sapagka't ginagampanan niya ang layunin 
ng pagkakalikha sa kanya - ang sumamba lamang sa 
Allah §i. 


3. Pagbibigay ng Zakat o Itinakdang Taunang 
Kawanggawa. 

Ang Zakat ay iniutos ng Allah $g bilang paglilinis sa 
naitabing yaman na umabot sa pamantayang sukat ng 
pagbabayad ng Zakat. Ito'y taunang tungkulin ng mga 
may kakayahan upang ibahagi ang dalawa't kalahating 
bahagdan (2.5) ng natitira nilang yaman bilang 
paglilinis nito. Ito ay nagsisilbing tulong sa mga 
naghihikahos at nangangailangan. 

Ang Dakilang Allah i ay nagwika: 

"As-Sadaqat (ang Kawanggawa) ay para lamang 
sa mga Fuqara (kapus-palad) at Al-Masakin 
(dukha) at yaong mga kawaning naglilikom (ng 
limos) at sa mga taong ang mga puso ay 
malalapit (sa Islam); at sa pagpapalaya ng mga 
bihag at sa mga may pagkakautang; at sa Landas 
ng Allah (Mujahideen na nakikipaglaban) at sa 
mga Naglalakbay (na nawalan ng kakayahang 
magpatuloy sa paglalakbay); isang tungkulin sa 
Allah. At ang Allah ay Lubos na Maalam, Tigib ng 
Karunungan." (At-Tawbah 9:60) 


20 


Ang hindi pagtupad sa tungkuling ito ay isang 
kasalanan at isang pananagutan sa Allahfg sa Kabilang 
Buhay. Dapat ding malaman na ang lahat ng karangyaang 
tinatamasa ay ipinagkaloob at ipinagkatiwala lamang sa 
tao, kaya nararapat gugulin ito sa paraang kalugud- 
lugod sa Dakilang Allah M. 

4 . Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan. 

Ang pag-aayuno ay ipinatutupad sa lahat ng Muslim na 
nasa tamang gulang, may mabuting kalusugan at may 
matinong pag-iisip. Ito ay ginagampanan bilang 
pagtupad sa utos ng Allah®!. Ipinadarama nito ang 
pagkakapantay-pantay ng lahat. Ano man ang 
katayuan ng tao sa buhay, silang lahat ay umiiwas sa 
pagkain, inumin at imaging sa pakikipagtalik sa asawa 
sa panahon ng pag-aayuno. Ito ay ginagampanan 
magmula sa pagbukang-liwayway hanggang takip-silim 
na may hangaring matamo ang dakilang biyaya o 
gantimpala mula sa Allah §£. Sa katunayan, ang pag- 
aayuno ay kautusan ng Allah w na Kanyang ipinatupad 
maging sa mga naunang Propeta at sa kanilang 
tagasunod. 

Ang Dakilang Allah I ay nagsabi: 

O kayong Mananampalataya (mga Muslim)! Ang 
(pagsasakatuparan ng) Sawm (pag-aayuno) ay 
ipinag-uutos sa inyo katulad ng ipinag-utos sa mga 
nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng (tunay 
na) takot (sa Allah m). Ang (pagsasakatuparan ng) 
Sawm (pag-aayuno) (ay) para sa itinakdang 
bilang ng araw subali't sinuman sa inyo ang may 
karamdaman (sakit) o nasa paglalakbay, ang 
itinakdang bilang ng pag-aayuno ay dapat (ding) 
tuparin sa ibang araw (bilang kabayaran sa 

21 



pagliban). At sa mga taong (labis ang katandaan) 
nakakaranas ng kahirapan sa pag-aayuno, sila ay 
dapat magpakain ng isang dukha (kapalit ng pag- 
aayuno sa bawa't a raw). Subali't, sinuman ang 
gumawa ng kabutihan ayon sa kanyang 
kakayahan, higit itong nakabubuti sa kanya. At 
higit na mabuti sa inyo ang mag-ayuno kung inyo 
lamang nalalaman (ang kahalagahan at kabutihan 
nito). (A! Baqarah 2:183-184) 

Ang matapat na pagsagawa nito ay isinasaalang-alang 
bilang isang pagsamba ng tao sa Allah m nang may 
pagkilala at pag-asam na ang tanging magkakaloob ng 
biyaya sa kanya sa Kabilang Buhay ay ang Allahii 
lamang. 

5 . Hajj o Peregrinasyon (Paglalakbay sa 
Makkah). 

Ang Hajj ay isang tungkulin na dapat isagawa ng isang 
Muslim minsan sa kanyang buong buhay. Sa pagsa- 
sagawa nito, ito ay may mga patakaran: a) kailangang 
siya ay nasa maayos o mabuting kalusugan; b) may 
sapat na salaping gugugulin; k) nasa tama o matinong 
kaisipan. Sa kababaihan, ang karagdagang patakaran 
ay ang pagkakaroon ng makakasama bilang kanyang 
tagapangalaga, katulong o alalay, halimbawa ang 
kanyang asawa, ama, anak na lalaki o kapatid na lalaki. 

Ang Dakilang Allah m ay nagwika: 

"...At ang Hajj sa Tahanan (Kaba'ah) ay isang 
tungkulin (na dapat gampanan) ng sangkatauhan 
sa Allah f yaong may kakayahang gumugol (ng 
kanilang paglalakbay). At sinuman ang magtakwil 
(tungkol dito), samakatuwid, ang Allah ay walang 


22 



pangangailangan ng anuman sa sinuman sa 
Kanyang mga nilikha..." (A! Imran-3:97) 


Ang Hajj ay ginagawa bilang paggunita sa aral ni 
Propeta Abraham (Ibrahim) na kinilalang Ama ng mga 
Mananampalataya. Sa pagsagawa ng Hajj, ipinadarama 
ang pagkakaisa ng mga mananampalataya at ang 
paglalarawan ng Araw ng Paghuhukom. Makikita ang 
pagkakaisa sa dahilang ang lahat ng nagsasagawa nito 
ay iisa ang kanilang kasuotan, iisa ang pamamaraan, 
lisa ang sinasamba at iisa ang layunin. Silang lahat ay 
magkakapatid at walang sinuman ang natatangi sa 
kanila. Silang lahat ay pantay-pantay at buong pusong 
humihiling sa Allah m na ipagkaloob sa kanila ang 
kaligayahan at kapayapaan sa mundong ito at higit sa 
lahat, ang ipagkaloob sa kanila ang Paraiso. 
Ipinadarama o ipinahihiwatig din dito ang Araw ng 
Paghuhukom sapagka't ang sinumang nagsasagawa ng 
Hajj, ang tanging dala niya ay ang kanyang katawan 
lamang, ang nakatakip sa kanyang katawan at sapat na 
salapi upang gugulin habang isinasagawa ang mga 
pamamaraan nito. Kung ang isang tao ay mayaman at 
maraming ari-arian, hindi niya ito madadala. Paalaala 
din naman na kung siya ay babawian ng buhay, 
anuman ang kanyang nalikom na yaman ito'y kanyang 
iiwanan. 


Paghahanda sa Kabilang Buhay 

Bilang paalaala, kung tayo ay nagsusumikap upang 
umunlad sa mundong ito, higit nating pagtuunan ng 
pansin ang paghahanda sa Kabilang Buhay. Huwag 
tayong padadala sa tukso at kinang ng yaman at 
anumang materyal na bagay. Maging ang paghangad 
ng katanyagan at kapangyarihan ay hindi dapat lubos 
na pagsumikapan at pag-aksayahan ng panahon 
sapagka't ang lahat ng ito ay bulong lamang mula kay 

23 



Satanas upang kanyang ibulid ang tao sa 
makamundong pagnanasa at ilihis sa tamang landas. 

Lagi nating tandaan na ang lahat ng bagay sa mundo 
ay may hangganan. Higit nating paghandaan ang Araw 
ng Paghuhukom na kung saan ang lahat ng tao ay 
haharap sa Allah m - ang Dakilang Lumikha, upang 
magsulit sa kanyang mga ginawa. Kung ang tao ay 
kumikilala at sumasamba sa Allah M, ang walang 
hanggang kaligayahan at kasaganaan sa Paraiso ang 
nakalaang gantimpala sa kanya. Subali't ang hindi 
kumikilala at gumaganap sa layunin ng pagkakalikha sa 
kanya ng Allah m, ang magiging hantungan niya ay ang 
Impiyemong Apoy at doon siya maninirahan magpakailanman. 
Kaya bago tayo bawian ng buhay, higit na mahalaga na 
lahat tayo'y nakahanda. Si Propeta Muhammad 0, ang 

huling Propeta ng Allah M ay nagsabi: 

Inyong ituring na ang buhay ng tao sa mundong 
ito ay katulad ng isang manlalakbay lamang. 
(Sahih Bukhari) 

Ito ay isang pahiwatig na dapat isipin ng tao na siya ay 
pansamantala lamang sa ibabaw ng mundo at sadyang 
maikli ang kanyang pananatili rito. Kaya kung siya ay 
nagsusumikap sa pansamantalang buhay, higit niyang 
pagsikapan ang kabilang buhay sapagka't naroon ang 
huling hantungan at doon siya mamumuhay nang 
walang hanggan. 

Bago maging huli ang lahat, gampanan natin ang 
layunin ng pagkakalikha sa atin ng Allah m at 
paghandaan ang Kabilang Buhay. 


24 



Mahalagang Paalaala 


Sa buong buhay ng tao, siya ay lagi nang binibigyan ng 
paulit-ulit na paalaala tungkol sa pagkakaroon ng 
Paraiso at Impiyerno na kailangan niyang paghandaan. 
Magkagayunman, ang mga di-mananampalataya ay tila 
walang pandinig sa mga paalaala. Sa pagharap nila sa 
kamatayan, ang sanhi ng kanilang pagsisisi ay ang 
katotohanang sila ay tumahak sa maling landas. 
Ipinahayag ng Allah m sa Banal na Qur'an: 

At kung inyo lamang masHayan ang mga 
makasalanan na nasa kasakit-sakit na (paghi- 
hingalo) kamatayan, habang ang mga Anghel ay 
iniunat ang kanilang kamay (at nagsasabing) 
'Ilabas ninyo ang inyong kaluluwa! Sa oras na 
ito'y pagbabayarin kayo ng kaaba-abang parusa 
dahil sa lagi ninyong sinasabi laban sa Allah na 
sadyang taliwas sa katotohanan...' (Al-An'am- 
6 : 93 ) 

Bagaman hindi natin nararanasan ang nararamdaman 
ng isang naghihingalo, ipinahihiwatig ng Allah m sa tao 
ang kalagayan ng naturang tagpo upang maiwasan ang 
gayong hantungan. 

Gayundin, ang Dakilang Allah m ay nagwika: 

O Sangkatauhan! Magkaroon ng takot sa inyong 
Panginoon. Katotohanan, ang lindol sa Oras na 
yaon (Araw ng Paghuhukom) ay isang kasindak- 
sindak na bagay. 

Sa Araw na (yaon ay) iyong makikita; ang bawa't 
nagpapasusong ina ay kanyang kalilimutan ang 
kanyang (sanggol) na pinasususo, at ang bawa't 
nagdadalang-tao ay ilalaglag niya ang kanyang 

25 



dinadala (sa sinapupunan), at iyong makikita ang 
sangkatauhan na nasa nalalangong kalagayan, 
subali't hindi naman mga tango, sadyang lubhang 
mahapdi ang parusa ng Allah. (AI-Hajj-22:l-2) 

Gayundin, ating mababasa sa Banal na Qur'an: 

O Sangkatauhan! Matakot sa inyong Panginoon at 
pangambahan ang Araw na walang magulang ang 
makatutulong sa kanyang anak; at wala ring anak 
ang makatutulong sa kanyang magulang. Katoto- 
hanan, ang pangako ng Allah ay totoo; Kaya 
huwag hayaang kayo'y malinlang ng buhay sa 
mundong kasalukuyan, ni huwag kayong 
palilinlang sa pinuno ng manlilinlang (Satanas) 
tungkol sa Allah. (Luqmaan-31:33) 

Sa oras ng kamatayan lamang mauunawaan at 
makikita nang lubos ng mga di-nananampalataya ang 
matinding parusa. Ang taong inilayo ang sarili sa 
babala ng Allahie ay magsusumamo ng kapatawaran at 
magmamakaawa na ibalik siyang muli sa daigdig upang 
gumawa ng kabutihan at magkaroon ng bagong 
pagkakataong manalig sa AllahH. 

Ang Dakilang Allah may nagwika: 

Hanggang sa dumating ang kamatayan sa isa sa 
kanila (sa mga nagtatambal sa pagsamba sa 
Allah), siya ay magsasabi: "Aking Panginoon! 
Ibalik akong muli (sa mundo), upang makagawa 
ako ng kabutihan na aking tanalikdan noon!" 
Hindi! Tunay na ito ay isa lamang salita na 
namutawi sa kanya... (AI-Mu'minun-23:99-100) 

At sinabi rin ng Allahm ang magiging kalagayan 
ng mga walang pananampalataya sa Kanya: 


26 



"Kung inyo lamang silang makikita sa sandali na 
sila ay nakatindig sa harap ng Apoy at nagsa- 
sabing/'Ahh! Kung kami lamang ay muling maka- 
babalik (sa mundo) f hindi kami magtatakwil sa 
mga paalala (tanda o kapahayagan) ng aming 
Panginoon at kami ay mapapabilang sa (hanay 
ng) mga mananampalataya." (Al-An'am 6:27) 

Karagdagan pa: 

At kaniiang sasabihin (nang may pagsisisi at 
panghihinayang): "Kung nakinig lamang kami o 
ginamit ang aming talino, sana ay hindi kami 
napabilang sa mga mananahan sa Naglalagablab 
na Apoy!" (AI Mulk 67:10) 

Kaya, bago maging huli ang lahat, muli akong 
nananawagan at nag-aanyaya sa lahat na tayo'y 
magkaisa sa pagsamba lamang sa ating Tagapaglikha. 
Huwag nating bigyang kaakibat ang Allah!! sa 
pagsamba sapagka't ito ang kasalanang hindi Niya 
patatawarin sa sinumang namatay na nasa ganitong 
kalagayan. 

Ang Dakilang Allah!! ay nagwika: 

Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang 
pagbibigay katambal sa (pagsamba sa) Kanya. 
Datapwa't pinatatawad Niya ang ibang kasalanan 
bukod dito sa kaninumang Kanyang nais. (An- 
Nisa'-4:116) 

...Katotohanan! Ang sinumang magbigay 
katambal (sa pagsamba) sa Allah, magkagayo'y 
ipagkakait ng Allah sa kanya ang Paraiso, at ang 
Apoy ang kanyang magiging tahanan. (Al- 
Maa'idah-5:72) 


27 



Subali't sa mga matatapat sa Dakilang Lumikha, 
katotohanang may gantimpalang nakalaan sa kanila. 

Ang Dakilang Allah m, ay nagwika: 

At silang nananampalataya at gumagawa ng 
mabuti, sila ang mga mananahanan sa Paraiso. 
Doon sila mamamalagi magpakailanman! (Al- 
Baqarah-2:82) 

Walang sinumang nakababatid kung anong 
kaligayahan ang naghihintay para sa kanila biiang 
gantimpala sa mga ginawa nila noon. (As- 
Sajdah-32:17) 

At katotohanan, ang gantimpala sa Kabiiang 
Buhay ay higit na mabuti sa mga 
nananampalataya at may takot (sa Allah). 
(Yusuf-12:57) 

Ang sinumang gumawa ng kasamaan ay walang 
matatamong kabayaran maliban sa kabayaran ng 
kanyang ginawa. At sinumang gumawa ng 
kabutihan - lalaki man o babae at tunay na 
nananampalataya, ang mga ito ang papasok sa 
Paraiso. Bibigyan sila roon (ng lahat ng bagay 
nang masagana at) nang walang hangganan. 
(Ghaafir-40:40) 

Katotohanang walang maipagmamalaki ang tao kailan- 
man sapagka't ang lahat ng kanyang tinatamasa at 
inaangkin sa sarili ay pansamantala at ipinagkatiwala 
lamang. Maging ito man ay kapangyarihan o 
kayamanan, ang lahat ay may katapusan at hindi 
pakikinabangan nang habang panahon. Kaya ang 
pinakamainam, habang nabubuhay ang tao, siya ay 

28 



dapat sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang 
Tagapaglikha. Tanggapin niya ang Islam at sumaksi na 
walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa 
Allah m, at gampanan nang buong katapatan ang 
tungkulin niya sa Allah M bilang paghahanda sa Araw 
ng Paghuhukom. 

Si Propeta Muhammad if ay nagsabi: 

Ang mga Hindi mananampalataya ay tatanungin 
(sa Araw ng Paghuhukom): 'Halimbawang may 
kayamanan ka at kaya nitong punuin ang mundo f 
papayag ka bang gawing pantubos ito sa iyong 
sarili (upang mailigtas ka) sa Impiyernong Apoy?' 
Siya'y sasagot, "Oo", At sasabihin sa kanya: 'Ang 
kahilingan sa iyo noon ay isang bagay na higit na 
magaan at madali (na huwag kang magbigay 
katambal sa pagsamba sa Allah), na iyong 
tanggapin ang Islam, subali't ikaw ay tumanggi. 
(Sahih Bukhari) 

Kaya halina at magbalik-loob sa Allah m - ang Dakilang 
Lumikha. Dapat nating isipin na ang tao at ang lahat 
ng bagay ay nilikha Niya mula sa wala, kaya 
katotohanang wala tayong maipagmamalaki. Siya ang 
tumutustos sa lahat ng ating pangangailangan upang 
mabuhay; ang tubig, ang hangin, ang araw ang iba't 
ibang prutas, isda, hayop, mga gulay, halaman at 
marami pang iba. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng 
ginhawa sa tao habang siya'y nabubuhay. Ang iba pang 
mga patunay ay ang kalangitan at kalupaan at ang 
lahat ng mga nilikha sa pagitan nito. Ang Allahai ay 
nagpahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga Sugo na 
Siya ang Tagapaglikha at Nagmamay-ari ng lahat. 

Ating matutunghayan sa Banal na Qur'an: 


29 



Allah, Siya ang lumikha ng mga kalangitan at 
kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito... (A s- 
Sajdah-32:4) 

Mababasa rin sa Banal na Qur'an: 

Siya ang Allah, walang tunay na Diyos maliban sa 
Kanya. Siya ang Maalam sa (lahat ng bagay na) 
nakikita at di-nakikita. Siya ang Maawain, ang 
Mahabagin. Siya ang Allah, walang tunay na 
Diyos maliban sa Kanya. Siya ang Hari, ang 
Banal, ang Kapayapaan, ang Tagapagbantay ng 
Pananam-palataya, ang Tagapangalaga, ang 
Makapang-yarihan, ang Kataas-taasan. Purihin 
ang Allah! (Sadyang mataas Siya) sa lahat ng 
mga itinatambal sa Kanya. Siya ang Allah, ang 
Lumikha, ang Tagapaghubog, ang Tagapaghugis. 
Sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng 
magagandang pangalan. Ang lahat ng mga nasa 
kalangitan at kalupaan ay nagpupuri sa Kanya. At 
Siya ang Makapangyarihan, ang Maalam." (Al- 
Hashr-59:22-24) 

Bilang pangwakas, lagi nating tandaan na dapat nating 
gamitin ang talino at kaisipan na ibinigay ng Dakilang 
Lumikha sa ating pagpasiya at pagtahak sa tuwid na 
landas tungo sa kaligtasan. Ang maalam na tao ay 
yaong lagi niyang iniisip at pinaghahandaan ang 
kamatayan at ang Kabilang Buhay. Kaya paghandaan 
natin ang Araw ng Paghuhukom, na kung saan ang 
bawa't isa ay mananagot sa sariling gawa. 

Halina at ating gampanan ang layunin ng pagkakalikha 
sa atin ng Allah m - ANG SUMAMBA LAMANG SA 
KANYA. Huwag nating ipagpaliban ito... NGAYON NA! 
Katotoha-nang sa bawa't sandali ay papalapit ang tao 

30 



sa kanyang libingan. Huwag nating sayangin ang 
panahong ipinag-kaloob sa atin ng Allah m. Gugulin 
natin ito sa paghahanda sa Kabilang Buhay. 

Ang Allah M - ang Dakilang Lumikha ay nagwika: 

O kayong nananampalataya, iligtas ang inyong 
sarili at ang inyong pamilya laban sa Apoy 
(Impiyerno) na ang panggatong ay tao at bato... 
(At-Tahreem-66:6) 

Gayundin: 

Dapat ninyong malaman na ang buhay sa 
mundong ito ay isang (panandaliang) laro at 
aliwan iamang, isang (pansamantalang) 
pagtatanghal at pagpa-paligsahan ukol sa inyong 
mga sarili, sa inyong yaman at anak. (Ito ay) 
Kahalintulad ng mga pananim pagkaraan ng ulan, 
ang pagyabong nito ay kasiya-siya sa (paningin 
ng) mga magsasaka nguni't hindi magtatagal ito 
ay matutuyo; at maninilaw, at pagkaraan ay 
magiging dayami. Subali't sa Kabilang Buhay ay 
may nakalaang matinding parusa (sa mga hindi 
nananampalataya) at may nakalaan namang 
kapatawaran mu la sa Allah at (igagawad ang 
Kanyang) mabuting kasiyahan (sa mga 
nananampalataya). At ang buhay sa mundong ito 
ay isang nakapanlilinlang na kasiyahan Iamang. 
(AI-Hadeed-57:20) 

Walang alinlangang ang buhay na ito ay isang 
pagsubok na nangangailangan nang matapat at 
masusing pagsasaalang-alang kung ano ang iyong 
dadalhin tungo sa huling hantungan. Tanging ang 
tamang pananam-palataya sa Nag-iisang Tunay na 


31 



Diyos at mabubuting gawa kalakip ng pag-asa sa habag 
ng Allahii ang siyang daan tungo sa kaligtasan, 

Ang pagbabalik-loob o pagsisisi ay napakahalaga upang 
maiwasan ang panlulumo sa mundong ito at pagsisisi 
sa Kabilang Buhay. Tayo ay nararapat na maging 
maingat sa pagsasakatuparan ng ating pananagutan sa 
Allah M. Lagi tayong maging masunurin sa lahat ng 
Kanyang kautusan. Ang kamatayan ay katiyakang 
darating sa ating lahat anumang oras kaya hindi dapat 
ipagwalang-bahala o ipagpaliban ang pagsagawa ng 
kabutihan. 

Isaalang-alang natin ang kahalagahan ng panahon. 
Nararapat samantalahin at pakinabangan nang lubos 
ang panahon sapagka't ito'y hindi na magbabalik pang 
muli hanggang sa pagdating ng Araw ng Paghuhukom. 
Sa bawa't paghinga ng tao, ang panahon ng kanyang 
buhay ay nababawasan. May isang tunay na 
mananampalataya (Muslim) ang nagsabi: Sana ang 
panahon ay nabibili ng kayamanan. Kung 
mabibili lamang ito, bibilhin ko ang panahon ng 
mga taong sinasayang ang kanilang panahon at 
walang pasasalamat, upang gugulin ko sa 
paglingkod sa aking Panginoon (Allah i). 

Mayroon ding isang matapat na Muslim ang nagsabi: 

Hindi ako kailanman nagsisi maliban lamang sa 
lumilipas kong panahon na hindi ko nararagdagan 
ang aking mga mabubuting gawa at pagsamba sa 
Dakilang Lumikha. 

Gayundin, isang matapat na Muslim ang nagsabi: 

Kung sakaling ako'y bigyan pa ng isang maikling 
panahon ng buhay, gugugulin ko ito sa paggawa 
ng bagay na kalugud-iugod at kasiya-siya sa Allah 
M. 


32 



Ang pinakamahalaga ay huwag nating kalimutan ang 
ating tungkulin bago maging huli ang lahat. Dapat 
nating tuparin ang pinakalayunin ng pagkakalikha sa 
atin - ang sambahin ang Allah M nang buong puso at 
kaluluwa habang tayo'y nabubuhay sa mundo. 

Umaasa at dalangin ko sa Dakilang Allah M na ang 
bawa't mambabasa ay nagkaroon ng pang-unawa at 
kaalaman sa tunay na dahilan at layunin kung Bakit 
ang Tao ay Narito sa Mundo. 

Ang pagtanggap ng Islam ay hindi nangangailangan ng 
maraming seremonya. Ang sinumang tapat sa kanyang 
isip at puso na siya ay sasamba lamang sa kanyang 
Tagapaglikha, siya ay nararapat na manumpa na 
walang Tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa 
Allah m, at paniwalaan na si Muhammad 4fang huling 

Propeta. 

Sinumang yumakap ng pananampalatayang Islam nang 
taus-puso, patatawarin siya ng Allah M sa lahat ng 
nagawa niyang kasalanan, at siya ay maihahalintulad 
ng isang bagong silang na walang bahid kasalanan. 
Dito magsisimula ang kanyang pagganap sa mga 
tungkulin sa pamamagitan ng tamang pagkilos at 
pagsagawa ng mga alituntunin ng Islam upang siya'y 
matawag na Muslim - yaong sumusunod, sumusuko at 
tumatalima sa batas ng Allah m. 

Upang maging matatag na mananampalataya, mahala- 
gang ipagpatuloy ang pag-aaral hinggil sa Islam nang 
may tapat na layuning mapalapit sa Allah m. 

Ang Dakilang Allah M ay nagwika: 


33 



Sabihin: 'Yaon bang may kaalaman ay katulad ng 
mga walang kaalaman?' (Az-Zumar-39:9) 

Maitutuwid at mapapatatag lamang ng tao ang kanyang 
pagsamba kung siya ay may tamang kaalaman. Kaya 
halina sa Islam - ang pananampalatayang ipinamuhay 
at itinuro ng lahat ng Sugo at Propeta ng Allahil - ang 
tunay at tanging daan tungo sa kaligtasan. 

Ang Dakilang Allah M ay nagwika: 

At sinumang magnais ng ibang relihiyon maliban 
sa Islam (pagsunod, pagsuko at pagtalima sa 
Allah) kailanma'y Hindi ito tatanggapin sa kanya, 
at sa Araw ng Paghuhukom, siya ay mabibilang sa 
mga talunan. (AI-'Imraan-3:85) 

Katotohanan, ang pananampalataya sa (paningin 
ng) Allah ay Islam lamang (pagsunod, pagsuko, 
pagtalima sa Allah). (Al-'Imraan 3:19) 

Kaya muli akong nag-aanyaya sa lahat na mambabasa 
na pag-aralan ang Islam. Huwag husgahan ang Islam 
batay sa pagkakamali ng tao, bagkus alamin ang mga 
itinuturo nito na sadyang makatutulong sa inyong 
katiwasayan at kaligtasan. 

Dalangin ko sa Allah IS na tayong lahat ay Kanyang 
patnubayan sa katotohanan. 

Maraming salamat at nawa'y patnubayan ng Allahii ang 
lahat ng mambabasang tunay na naghahanap ng 
katotohanan. Nawa'y matagpuan nila ang tuwid na 
landas tungo sa kaligtasan. 

Tanggapin nawa ng Allah M ang pagsisikap na ito bilang 
paglilingkod sa Kanya lamang. (Ameen) 

34 



Sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at patnubay ng 
Allah M - ang Dakilang Lumikha at tanging Hukom sa 
Araw ng Pagbabangong-Muli. 

Omar Salcedo Penalber 


35 



TALASALITAAN 


Allah i - Ang Tangi at Nag-iisang Tunay na Diyos. 
Ang Kataas-taasan at tanging Tagapaglikha ng 
lahat ng nakikita at di-nakikita. Ang tanging sina- 
samba at pinasasamba ng lahat ng Propeta, mula 
kay Adan, ang unang taong Kanyang nilikha, 
hanggang sa huling Propetang si Muhammad jf. 

Muhammad m - Ang panghuling Sugo at Propeta 

ng Allah i. Isinugo siya ng Allah I upang ibalik 
at ituro sa tao ang mga nangawalang katuruan ng 
mga naunang Propeta. 

Ibrahim - Ang kinilalang Ama ng mga mananam- 
palataya. Siya ang ama nina Propeta Ismael at 
Isaac. 

Hesus - Isa sa dakilang Sugo at Propeta ng Allah 
St. Nilikha siya ng Allah it sa sinapupunan ni 
Birhen Maria sa pamamagitan ng Kanyang salita. 
Ang kahalintulad ng pagkakalikha sa kanya ay si 
Adan. 

Qur'an - Ito ang panghuling kapahayagan o batas 
ng Allah i na ipinadala sa huling Propetang si 
Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. 

Ito ay purong Salita ng Allah it at napapanatili sa 
orihinal na anyo at nasasaulo nang ganap ng 
maraming Muslim. 

Muslim - Ang mga nilikha ng Allah it na 
sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang 
mga batas o kautusan. 


36 




(if) Sallallahu Alaihi Wassallam. Mga katagang 

binabanggit sa tuwing sinasambit o naririnig ang 
pangalan ni Propeta Muhammad# na ang 

kahulugan: "Nawa'y itampok ng Allah m ang 
pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa anumang 
paninira at iligtas sa anumang masama". 

Islam - Hinango sa salitang "Salaam" na ang literal 
na kahulugan ay "Kapayapaan", nguni't sa diwa ng 
relihiyon, ito ay nangangahulugan ng Pagsunod, 
Pagsuko, Pagtalima sa batas ng Allah i. Ito ang 
pananampalatayang itinuro at ipinamuhay ng lahat 
ng mga Propeta at Sugo ng Allah 1. 

Hadith - Mga salaysay, paliwanag, gawa at hatol 
ni Propeta Muhammad^ sa kapahintulutan ng 
Allah t*c. 

Sahlil Bukhari at Sahih Muslim - Dalawa sa mga 
dalubhasang nagtipon ng mga Hadith ni Propeta 
Muhammad# 


37 



Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Islam, 
mangyaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod na 
tanggapan: 


(ISCAG - Philippines) 

Islamic Studies, Call & Guidance-Philippines 
Congressional Road, Salitran I, 
Dasmarinas, Cavite 
Philippines 

Tel (0063 46) 416-3371 /Fax 506-1451 
www.iscag.com 


(IL&IO) 

Islamic Library & Information Office 
P.O. Main Box 52916 
Stall-B, HL Commercial Building 
Pandan Citicenter - Phase 1 
Magalang Road, Angeles City 
Philippines 

Tel. (0063 45) 887-4577 
Email: weblikislm@hotmail.com 


This book is edited by TT&ESS 
Tagalog Translation & Editing Support Services 


38 




39 



$ LuJJI d*JA uJt liU 


ZjujuMi ^iUL» 




40 



LunJI aiixh aih Liiilii liLaJ 

•• •• 


\VVA 

W WA // 


Saudi Arabia - P.O.Box 230110 Riyadh 11321 
Tel.! +966 1 2533344 - Fax! +966 1 2533030 
rb@wwaii.org www.wwaii.org 


ISBN: 978 - 603-00-3931 -9 


